amrimngin. 

Múnaðarrit til stioðnings kirkju og kristindvmi íslcndinga, 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJAIiNASON. 


13. árg. WINNIPEG, NÓVEMBER 1898. Nr. 9. 


Sálmr 

eftir séra valdemar briem út af Matt. 25, 34—40. 
(Lag: Fívad liefir þú, minn hjartkær Jesú, brotid'i) 

1. Við sína björð á dómsins mikla degi 
vor dýrðarmildi konungrinn segi : 

„Míns föður ríkis komið nú að njóta 
, og náð að hljóta.“ 

'2. „Eg svangr var; af góðvild þú mig gladdir, 
af gnœgtum litlum hungraðan mig saddir. 
Af alls góðs nœgtum æ því skalt þig seðja, 
og allt þig gleðja.“ 

3. „Eg þyrstr var og kenndi sárra kvala; 
þá komst þú til að hressa mig og svala. 

}>ví æ skalt þú af lífsins lindum teyga 
og lífið eiga.“ 

4. „Eg gestr var, og hvergi hœli átti; 

þú hýstir mig, svo vært eg hvílast mátti. 
þú átt hjá mér um eilífð gisting vísa; 
þig eg skal hýsa.“ 

5. „Eg nakinn var, og kulda bitrs kenndi; 
þú. klæðin gafst mér nóg af örri hendi. 







— 130 — 


í réttlætisins skrúðann himinskæra 
því skal þig fœra“. 

6. „Eg sjúkr var og sárri haldinn pínu; 
þá settist þú hjá kvalarúmi mínu. 

Um eilífð þig ei mein því skulu inœða; 
þau mun eg grœða.“ 

7. „Eg fangi var og föstum bundinn dróma; 
með frelsisins þá komstu líknardóma. 
því eilíflega frjáls á lífsins landi 

þinn lifir andi.“ 

8. „það, sem þú gjörir minnstu brœðrum mínum, 
það mér er gjört af sönnum kærleik þínum. 

Og umbun þess um eilifð skaltu hljóta 

og alls góðs njóta.“ 

--------- 

Minning reformazíónarinnar og missíóuar 
skyldan. 


Dagrinn, sem við er knýtt endrminningin um upphaf hinn- 
ar lútersku reformazíónar, 31. Október, er nýliðinn hjá cnn þá 
einu sinni á æfi vorri. Og ef vel væri, ætti sá dagr æfinlega að 
vera öllum lýð lútersku kirkjunnar ógleymanlegr merkisdagrog 
minna allt það fólk á blessan þá hina miklu og margföldu, sem 
vér njótum eða eigum kost á að njóta út af þeim mikla atburði í 
mannkynssögunni, reformazíóninni. í kirkjunni á Islandi er 
reformazíónardeginum nálega alls engin eftirtekt veitt. En hér 
í Vestrheimi og víðasthvar í þeim löndum, þar sem lúterska 
kirkjan á heima, er þessa sérstaka tímainarks á árinu vandlega 
gætt, almenn kirkjuleg hátíðarhöld um það leyti árs, sem skilj- 
anlega styðja mjög að því, að safnaðalýðrinn lærir að meta og 
þakka fyrir sitt eigið heimili í hinni almennu kristnu kirkju. 
Og vér lúterskir íslendingar í Vestrheimi erum í seinni tíð ofr 
lítið farnir að fylgjast með trúarbrœðrum vorum af öörum þjóð-' 
flokkum að því, er snertir þennan fagra og uppbyggilega sið. 
í flestum söfnuðum kirkjufélagsins, seín njóta reglubundinnar 


jjrestsþjónustu.nú árlega haldnar sérstakar guðsþjónustur til endr- 



— 131 — 


minningar urn reformazíónina, oftast þó ekki seinasta daginn í 
Október, nema því að eins, að hann beri upp á sunnudag, heldr 
þann sunnudag, sem reformazíónardeginum er næstr annaðhvort 
á undan eða eftir. Og samkvæmt bendingum, er komið hafa 
fram á kirkjuþingunum, er það farið að tíðkast, að söfnuðirnir 
við þær guðsþjónustur beri fram dálítið offr, sem raenn þó heldr 
vilja kalla „samskot“, til handa inissíónarsjóði kirkjufélagsins. 
Sá siðr á mjög vel við, því fyrir hann glœðist hjá almenningi 
safnaðanna meðvitundin um hina guðlegu köllun kirkjunnar til 
þess samfara hinu andlega starfi heima fyrir í söfnuði hverjum 
út af fyrir sig að vinna að útbreiðslu guðs ríkis á öðrum stöðum. 

þegar lúterska kirkjan man eftir því, hvað mikið henni 
liefir verið veitt af drottni, hvað mikið af andlegum auði liún á 
í eigu sinni fram yfir allar aðrar kristnar kirkjudeildir—hreinna 
guðs orð, meira af sönnu frelsi—, þá á henni ekki að geta 
gleymzt, hvað mikið af henni er heimtað að því, er snertir út- 
breiðslu guðs ríkis, og missíónarskyldan þá einnig að vera lrenni 
ljúf skylda. Yonanda, að fólk í söfnuðum vorum muni nú betr 
eftir öllu þessu út af reformazíónar-guðsþjónustum þeim, er það 
hefir tekið þátt í þetta síðastliðna haust. 

— --- — -- * 

J 

Ur Ibindindisprédikan 

eftir ritst. „Sam.“ 

[Ályktan kirkjuþingsins í fyrra um það, að prestar kirkju- 
félagsins vekti í prédikunum sínum athygli á bindindismálinu 
einn sérstakan sunnudag á árinu var á síðasta þingi endrtekin, 
þó með þeirri breyting, að hætt var við að tiltaka daginn. En 
jafnframt var mælzt til, að í ár væri dagrinn valinn fyrir þann 
tírna, er atkvæðagreiðsla fœri fram um vínsölubannið hér í 
Canada. Með tilliti til þessa flutti ritstjóri þessa blaðs bindind- 
isprédikan í Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg sunnudaginn 25. 
Sept., fjórum dögum áðr en menn grciddu atkvæði um vínsölu- 
bannið. Af því að vér vorum á móti því í sumar, að kirkju- 
þingið fœri að skifta sér af því máli og þá einnig móti yfirlýs- 
ingunni, sem þingið gjörði út af því, þá þótti oss réttast að láta 
hér í blaðinu koma þann. part af þessari bindindisprédikan, sem 



—132 


bcinlínis snertir vínsölubanniS, þótt aS eins væri þaS aukaatriði 
í þeirri prédikan. Textinn, sem út aí' var lagt, var Róm. 14, 17 
(„GuSs ríki er ekki matr og drykkr, heldr réttlæti og t'riSr og 
fögnuSr í heilögum anda“).] 

En nú liggr líkasú spurning í’yrir, livort menn eigi aS stySja 
aS því meS atkvæSum sínum, — þeir allir, sem atkvæSisrétt 
hafa, — aS í þessu landi, Canada, verSi í lög leitt allsherjar vín- 
sölubann eSa ekki. Sjálfr greiði eg ekki atkvæSi um nein stjórn- 
mál, þótt eg geti haft rétt til þess, og tel mig hafa fil þess gilda 
ástœSu. Og þess vegna væri ef til vill réttast, aS eg leiddi þessa 
spurning algjörlega fram hjá mér. En af því aS eg lét ótvírætt 
í ljósi á kirkjuþinginu í sumar, aS eg áliti rangt að blanda þessu 
vínsölubannsmáli, sem eg tel reglulegt stjórnmál, saman viS mál- 
efni kirkjunnar, og af því sumum auðheyrt lá við að hneykslast 
á þeim ummælum mínum, þá er víst réttara, að eg nú gangi ekki 
alveg þegjandi fram hjá þessu máli, sem hestum þykir svo stór- 
kostlega mikiS undir komiS, ýmist til góSs eSa ills. 

Eg ætla þá fyrst aS segja þaS, að eg meS mínum bezta vilja 
liefi ekki enn getaS komizt aS neinni óyggjandi niSrstöðu um 
þaS, hvort vínsölubannið, ef það kemst á í þcssu landi, muni 
vcrða þjóðfélagi þessu til góðs eða ills ; en mér er þó, með þeim 
upplýsingum, sem eru fyrir hendi, nær að halda, að það myndi 
fremr verSa til ills. Og ekki finnst mér, að eg þurfi neitt aS 
fyrirverða mig fyrir þessa óvissu og ímyndan; því eg tek eftir því, 
að fœrustu stjórnmálamenn bæSi þessa lands og margra annarra 
ianda eru með algjörlega skiftum skoSunum um þetta efni. — 
Ef þér, sem atkvæðisbærir eruð, eruð komnir til gildrar og sam- 
vizkusandegrar sannfœringar um það, að vínsölubannið horfir til 
blessunar fyrir land og lýS, að það myndi verða til þess að eyða 
drykkjuskaparsyndinni og því sorglega böli bæði líkamlegu og 
andlegu, sem þar með er samfara, og aS það ekki myndi leiða 
neitt illt inn, sem vægi upp á móti hinum góðu afleiðingum, eSa 
enn meir, þá greiðið þér auðvitað hiklaust atkvæði með. En ef 
þér hafið gagnstœða sannfœring og þykizt geta varið hana bæði 
fyrir guði og mönnum, þá jafn-sjálfsagt greiðið þér atkvæði á 
móti.—En það, sem mig mikillega grunar, er það, að margir 
þeirra, sem taka þátt í atkvæðagreiSslunni, ýmist með eða móti, 
bæði af voru fólki og engu síSr fólki annarra þjóðflokka, láti 



—133 - 


miklu meir leiðast af tilfinningunni, heldr en af ljósum skynsem- 
isrökum. Hér á í alla staSi við það, sem Páll postuli segir sein- 
ast í bindindiskapítula Rómverjabréfsins: „það er allt synd, sem 
sem ekki sprettr af trú.“ þetta er hans seinasta orð þar í binu 
kristilega bindindismáli. Orðið trú merkir þar einmitt rök- 
studda, biklausa sannfœring. Og hann baf'ði áðr sagt: „Sérhver 
haldi sannfœring í buga sínum.“ Hann vill ekki, að menn noti 
sitt nautnarfrelsi nema því að eins, að þeir sé hiklaust sannfœrðir 
um það, að nautnin sé þeim í alla staði leyfileg. Hann vill, að 
menn haldi sér í bindindi, ef þeir eru í nokkrum minnsta vafa 
um, að þeir gjöri rétt í að neyta. Og hann myndi áreiðanlega 
alveg eins hafa viljað, hefði vínsölubannið komið upp á hans 
tíð, og almenningr hefði átt að gjöra út um það með atkvæðum 
sínum, að þeir, sem höfðu rétt til að greiða um það atkvæði, 
gengi í bindindi að því, er atkvæðagreiðsluna snertir, léti vera 
að nota sinn atkvæðisrétt, svo framarlega sem þeir væri í nokkr- 
um vafa um það, hvoruin megin í málinu sannleikrinn og rétt- 
lætið lægi, svo framarlega sem þeir ekki hefði gild og góð rök 
fyrir því, að atkvæði þeirra styddi rétt mál. því í öllum þess- 
konar efnum er allt það synd, sem ekki sprettr af trú.—Taki þá 
allir atkvæðisbærir menn þessa guðinnblásnu bending postulans 
til greina. Og sitji þá þar af leiðanda allir, sem ekki hafa Ijósa 
iiugmynd um þetta mál, heima á fimmtudaginn kemr, og láti 
vera að greiða atkvæði. það er engin sjálfsiigð skylda fyrir alla 
að nota sinn atkvæðisrétt, — hvorki þann rétt né margan ann- 
an; — en það er áreiðanlega synd að nota atkvæðisrétt sinn upp 
á óvissu, ef til vill til þess að styðja'i’angt mál. 

Eg sagðist vera í vafa um það, hvort vínsölubannið, ef það 
yrði í lög leitt, myndi verða landi og lýð til blessunar. það gæti 
orðið það, þó að hugmyndin, sem ræðr hjá formælendum þess, væri 
röng. því þó að vér mennirnir höfum aldrei leyfi til að gjöra 
rangt til þess að gott framkomi, þá getr guð leitt gott fram af 
illu og hefir n*.arg-oft gjört. Eg er nú í miklu minni vafa um 
það, að vínsölubannshugmyndin er röng, — eins og á stendr hér 
í landi, heldr en um það, hvernig hún kynni að leiðast út, ef hún 
yrði ofan á. þar get eg spurt heilaga ritning til ráðs. Og eg 
fæ þar svar, þegar eg athuga, hvernig Jesús Kristr og postularnir 
og kristnir menn yfir höfuð að tala í fornkirkjunni komu fram 



— 134 — 


andspænis mosta mannfélagsböli þeirrar tíðar — þrælahaldinu. 
Stórt er bölið, sem nautn áfengra drykkja er samfara, liræðilega 
stórt. En enn þá miklu stórkostlegra og hræðilegra var böl 
þrælahaldsins, — var og hefir æfinlega verið, þar sem það hefir 
átt sér stað. Og hvernig kom nú kristindómrinn til forna fram 
andspænis því makalausa heimsböli ? Lesið þó ekki sé meira í 
nýja testamentinu en hið stutta bréf Páls postula til Fílemons 
tii þess að fá svar upp á þá spurning. það nregir. Fílemon er 
kristinn tiginn maðr, en jafnframt þrælahaldsmaðr. Einn þræll- 
inn hans, Onesímus, strauk frá honum, langt burt frá heimili 
sínu, og komst til Kómaborgar, þar sem Páll dvaldi þá í fangelsi, 
lcomst í kynni við hann og tók hjá honum kristna trú. Hvað 
gjörir svo postulinn við hann ? Hann sendir hann kristn- 
aðan frá sér alla leið austur í Asíu til Fílemons, hins fyrrver- 
anda húsbónda þrælsins, skilar honum þessari lians lögmætu 
eign, en biðr hann að taka við honum, þótt hann enn sé þrællinn 
hans, ekki eins og þræli, heldr eins og bróður. Og þrællinn fer, 
gefr sig aftr með fúsum kristnum liuga í þrælsstöðuna. — Svona 
leysir Páll postuli þrælahaldsspursmálið. Svona leysir kristin- 
dómrinn það. þrælahaldið er ekki aftekið með neinu boði eða 
lagafyrirmælum úr kristindómsins átt. En samt eyðir kristin- 
dómrinn þrældómsbölinu og þrælahaldinu smámsaman eins fyrir 
því,— eyðir því á þann hátt, að kristilegr kærleikr út af trúnni á 
Jesúm Krist ryðr sér til rúms í mannfélaginu. þrælarnir kristn- 
ast; þrælaeigendrnir kristnast. þá hlýtr þetta böl þrældómsins 
að hverfa og þrælahald um leið að verða að engu. Og þannig 
dó það út, víðasthvar nálega ómerkjanlega í heitninum. — Á 
sama hátt á drykkjuskaparböl landsins ug landanna vafalaust að 
deyja út, ekki fyrir rétt hins sterkara eða neitt stjórnarboð, 
heldr á sannfœringarinnar, trúarinnar og kærleikans vegi í 
Jesú nafni. 

P 

Ný guðsorðalbók handa Islendingum. 

Snemma á þessu ári kom út í Reykjavík ný guðsorðabók, 
er nefnist Vegrinn til Krists (9—10 arkir í smáu 8 blaða broti). 
Bókin er frumrituð á ensku af konu einni í flokki aðventista, 
frú E. G. White í Bandaríkjunum. En hinn norski trúboði að- 



- 135 - 


ventista á íslandi, hr. D. Östlund, hefir með styrk trúarbræðra 
sinna ge.fið bók þessa út í íslenzkri þýðing og lætr á íslandi selja 
hana í laglegu léreftsbandi fyrir lcr. 1.50. 

Bókinni er skift í þrettán þætti með þessum fyrirsögnum: 
„Kærleikr guðs til mannanna“ (inngangr), ,,þörf syudarans á 
Kristi“, „Aftrhvarf", „Syndajátning", „Að fela sig guði“, „Trú 
mannsins — viðtökurnar hjá guði“, „Einkennin á lærisveini 
Krists*', „Að verða samgróinn Kristi", „Kristilegt líferni“, „þekk- 
ing á guði“, „Blessan bœnarinnar“, „Hvernig eigum vér að fara 
með efasemdirnar ?“, „Fögnuðr í drottni". 

Konan, sem ritað hefir þessa bók, heyrir til þeirri deild að- 
ventista, er nefnist „sjöunda dags aðventistar“, og hefir hún rit- 
að eigi all-fáar bœkr til vitnisburðar um kristindóminn eftir því, 
sem hún og hennar fólk hafa hann skilið, og ber þar mikið á 
trúai’legum vitrunum eða nýjum opinberunum eftir því, sem dr. 
H. K. Carroll, ritstjóra blaðsins „The Independent“ í New York 
segist frá. En dr. Carroll er sá maðr, sem bezt veit deili á sér- 
kennum hinna ýmsu kristnu trúarflokka í Bandaríkjunum og 
allra manna kunnugastr er þar að lútandi bókmenntum. 

það hefir verið tekið fram af blöðunum á íslandi, sem 
minnzt hafa á bók þessa, að þar beri ekkert á lærdómum þeim, 
sem aðgreina aðventista frá öðrum kristnum trúardeildum. Og 
það er í rauninni satt. Aðaleinkenni alla aðventista er trú þeirra 
á það, að Kristr sé mjög bráðlega væntanlegr aftr hingað á jörð- 
ina í sýnilegri mynd, og leggja þeir allir mjög mikla áherzlu á 
það trúaratriði. þetta kemr alls ekki fram í bókinni. Ekki 
heldr sú sérstaka kenning „sjöunda dags aðventistanna", Sem að- 
greinir þann flokk frá öðrum aðventistaflokkum, að kristnir 
menn eigi eins og ísraelsmenn til forna að halda laugardaginn 
heilagan. Og ekki heldr sú kenning, sem þeir og fleiri aðvent- 
istar halda fram, að ódauðlegleiki sálarinnar sé að eins til fyrir 
þá, sem í lifandi trú ganga Jesú Kristi á hönd hér á náðartím- 
anum. þá liafa aðventistar það og sameiginlegt með baptistum, 
að þeir hafna skírn ungbarna. En ekki er heldr neitthreift við 
því í bók þessari. Hinsvegar ber þó bókin það með sér, að hún 
er ekki upprunnin í lútersku kirkjunni. Og kemr það meðal 
annars frarn í því, að sakramentin, skírnin og kvöld- 
máltíðin, eru þar hvergi nefnd á nafn. því frá lútersku sjónar- 



— 136 — 


mifii myndi allir telja alveg sjálfsagt, aö þau d/rmætu nácSar- 
meöul væri fyllilega tekin til greina í þeim bókum öllum, sem 
ritaöar eru í þeim tilgangi að sýna mönnum veginn til Krists. 

í upphafi kaflans um „að verða samgróinn Kristi“ er ofr lítið 
drepið á endrfœðinguna, og það lítið, sem þar er sagt um það 
mál, er rétt; en þar vantar það, að minnzt sé á skírnina sem laug 
endrfœðingarinnar, sem auðvitað hefði verið gjört, ef maðr með 
algjörlega biblíulegri skoðan á því máli hefði ritað bókina. 
Kenning bókarinnar um aftrhvarfið er og ekki alveg rétt. þann- 
ig t. a. m. þessi orð á 32. bls.: „Satt er það, að aftrhvarfið verðr 
að fara á undan fyrirgefningunni, því að þau hjörtu ein, er iðr- 
andi eru og sundrkramin, finna þörfina á frelsaranum." Hér 
sýnist orðið aftrhvarf eiga að merkja nákvæmlega hið sama sem 
iðrunartilfinningin út af sjndinni — hvorki meira né minna. 
En þetta kemr í bága við einkenninguna á aftrhvarfinu, sem 
skömmu áðr er gefin í sama kaflanum (á bls. 28), þar sem tekið 
er fram, að aftrhvaríið feli í sér hryggð yfir syndinni og f r á- 
h v a r t' f r á h e n n i. I kaflanum „um blessan bœnarinnar“ er 
að eins lauslega drepið á b œ n i n a í J e s ú n a f n i (á bls. 125). 
þ>ar hefði þurft að gjöra miklu betr grein fyrir því, hvað það er 
að biðja í Jesú nafni. En sá ófullkomleiki, er þar kemr fram, á 
vissulega eigi síðr heima f mörgum íslenzkum guðsorðabókuin. 

Um sælu hins kristilega trúarlífs er mikið talað og að flestu 
vel. Seinasti kafli bókarinnar, „Fognuðr í drottni", hljóðar allr 
um það mál. En aftr á móti virðist oss langt um of lítið gjört 
úr sársauka trúarlífsins. Og því atriði má þó sannarlega aldrei 
gleyma á leiðinni til Krists. það er og einkennilegt fyrir bók 
þessa, að allsstaðar sýnist út frá því vera gengið, að menn sé 
ekki og geti ekki verið komnir í lífssamband við Jesúm Krist 
meðan þeir enn eru á barnsaldri. Og stendr sá eiginlegleiki 
bókarinnar skiljanlega í sambandi við hinn ófullkomna skiln- 
ing höfundarins á skírninni og endrfreðingunni. 

Tílætlanin er, að framsetningin öll sé samvizkusarnlega 
byggð á guðs orði heilagrar ritningar. Enda úir þar og grúir af 
ritningargreinum, En sumsstaðar er þeim miðr heppilega kom- 
ið fyrir og öfugr skilningr í þær lagðr. þannig á bls. 77, þar 
sem svo stencír: „Jesús sagði um sjálfan sig áðr en hann kom til 
jarðríkis: ,Mig langar til að gjöra þinn vilja, minn guð, og þitt 



—137— 


lögmál er innst í mínn hjarta'." þessi orð, sem Jesá eru hér 
eignuð, standa í 40. Davíðs sálmi eins og Hka frá er skýrt neðan- 
máls. Sálmr þessi hefir að vísu af sumurn verið talinn meðal 
hinna messíönsku sálma, er svo eru nefndir, en efni sálmsins í 
heild sinni talar á móti þeirri ímyndan, og þó einkum þessi yfir- 
lýsing í 12. versinu: „Mínar syndir hópast í kring um rnig, svo 
eg get ekki séð út yfir. þær eru fieiri en hárin á mínu höfði; 
og mitt hjarta hefir yfírgefið mig.“ — Á 84. bls. er vitnað til 
þessara orða Krists í fjallrœðunni: „Skoðið akrsins liljugrös, 
hvernig þau vaxa.“ Og er það gjört til skýringar því máli, að 
að trúarlíf kristins manns sé sama vaxtarlögmáli háð eins og 
lífið í náttúrunni. En þegar frelsarinn kemr með þau fögru orö, 
þá er hann um allt annað að tala, nefnilega um það, hve dásam- 
lega guð beri umhyggju fyrir hverjum srnæsta og lítilmótleg- 
asta einstaklingi í náttúruríkinu, til þess að sannfœra mennina, 
sína lærisveina, um það, hve óviðrkvæmilegt, lieimskulegt og 
Syndsamlegt það sé fyrir þá, að lifa í áhyggjum út af sínum 
Hkamsþörfum, hve heilög og sjálfsögð skylda það ætti að vera 
fyrir þá að reiða sig á föðurforsjón lians að því, er snertir hið 
jarðneska líf þeirra. — Hitt er auðvitað rétt og satt, sern bókin 
tekr fram, að hið kristilega trúarlíf er háð vaxtarlögmálinu, en 
það er villanda, að taka þessi orð Jesú, slitin út úr hinu rétta 
sambandi þeirra í f jallrœðunni, því máli til sönnunar. — Svipað 
kemr fyrir á bls. 91, þar sem tekið er fram, að lærisveinar Jesú 
til forna hafi verið menn, sem sömu kjörutn lrafi átt að sæta og 
vér, og þessu til staðfestingar neðanmáls vitnað í Jakobs bréf 5, 
17. því á þeim stað er postulinn að tala um allt annað, nefni- 
lega utn kraft og nauðsyn trúaðrar bœnar, og í því sambandi 
minnt á Elías, sem hafi verið oss líkr að breyskleika, en hafi 
þó verið bœnheyrðr af guði, þegar hann bað fyrst um það, að 
ekki rigndi á jörðina, og síðan, hálfu fjórða ári síðar, að regn 
félli jörðinni til frjóvgunar. 

En þrátt fyrir allt þetta er margt vel sagt í bókinni og lestr 
hennar getr vissulega orðið fólki til all-mikillar kristilegrar 
uppbyggingar. 

Snemma í kaflanum um „þörf syndarans á K-risti*' stendr 
þetta, sem vert er sérstaklega á að benda sem mjög mikilsverð- 
an sannleik : 





—138 


„Syndari gæti ekki verið farsæll í návist guðs ; liann myndi 
fælast frá samfélagi við hinar helgu verur. í himninum myndi 
hann engrar gleði geta notið, þótt honum væri leyft að koma 
þangað. Hinn sjálfselskulausi kærleikr, sem þar drottnar, þar 
sem hinn eilífi kærleikr endrspeglast í hverju einasta hjarta, 
myndi ekki vekja neinn endrhljóm í hjarta hans. Hugsanir 
hans, hugðmál og hvatir myndi verða allt öðruvísi en þær, sem 
hinir syndlausu himinbúar láta leiðast af. Hann myndi verða 
sem hjáróma rödd í hinni himnesku samhljóðan. Hiinininn yrði 
kvalastaðr fyrir hann. Hann myndi leitast við að fela sig fyrir 
honum, sem er Ijós himinsins og allr hinn himneski fögnuðr 
streyinir út frá. það er ekkert gjörræðisbann frá guðs hálfu, 
sem útilokar hina óguðlegu frá himnaríki; þeir eru útilokaðir 
af því að þeir eru óhœfir til þess að vera í þeim félagsskap, setn 
þar er. Fyrir þá myndi guðs dýrð verða eyðandi eldr." 

Eins mætti benda á það, sern stendr á fyrstu blaðsíðum 
kafians um „þekking á guði“, þar sem sýnt er fram á, hvernig guð 
talar til manuanna gegnum náttúruna, og atliygli að því leidd, 
hvernig Jesús með kenning sinni hjálpar mönnum til þess að lesa 
sannindi sáluhjálparinnar út úr náttúrunnar opinberunarbók. 

En íslenzka þýðingin á bókinni er með talsverðum göllum. 
Málsgreinaskipan er sumsstaðar all-fjarri íslenzkri hugsan og 
jafnvel óviðkunnanleg orð, leiðinleg ný-yrði, ekki svo mjög fá, 
eins og t. a. m. „fyrirdœmi“ (sama sem eftirdœmi eða fyrirmynd), 
,,kappkostun“, „syndugleiki", „meðhyggð", „hugðmál“. — þol- 
fall af nafninu Jesús ætti að vera Jesúm, en ekki Jesú, sem er 
eignarfall og þágufall. — En einna óíslenzkulegast af öllu er það, 
hve oft er talað í ókominni tíð, þar sem nútíð ætti að vera eftir 
eðlilegri hugsan hjá oss. þannig á bls. 96: „Kærleikr Krists 
mun lýsa sér“, og: „Hann mun velíja elsku“; á bls. 122: „þeir, 
sem leita í raun og veru samfélagsins við guð, munu sœkja 
bœnarmót", og: „þeir munu- Láta í ljósi alvarlega löngun“; á 

bls. 124 : „þeir, sem hafa opnað hjörtu sín., munu ganc/a 

í helgara lofti“, og: „þeir munu sífellt hafa samneyti við him- 
ininn“. Og á bls. 125 kemr j'afnvel ein ritningargrein afbökuð 

á sama liátt: „Eg hefi útvalið yðr.. svo að hvers þér biðjið 

föðurinn í mínu nafni, þaö mun hann veita yðr“—í staðinn fyrir: 
„-það veiti hann yðr“, eins og stendr nýja testamentinu 





— 139 — 


íslenzka. — Á annan hátt er á bls. 23 niglað tveimr ritningar- 
greinum frá Páli postula, og sá ruglingr er jafnvel enn verri. 
þar stendr svo í bókinni: „Eg samsinni lögmálinu að það sé 
rétt“, og: „þessvegna er a<5 vísu lögmálið heilagt og réttvíst og 
gott“. En í nýja testamentinu íslenzka hljóða greinir þessar 
þannig: ,,[En ef eg gjöri það, sem eg ekki vil, þá] samsinni eg 
lögmálinu, að það sé gott“, og: „þess vegna er að vísu lögmálið 
heilagt, og boðorðið heilagt og réttvíst og gott“. Róm. 7, 1S. 12. 

Sem dœmi upp á flókna og óeðlilega málsgreinarskipan í 
bókinni látum vér nœgja að benda á þetta á bls. 117: „Hvað 
skyldu englar guðs á himnum hugsa um oss vesæla (fyrir vescda), 
bjargþrota menn, sem eru undirorpnir allskonai' freistingum, 
þegar guðs eilífa kærleikshjarta aumkast yfir þá og hann er bú- 
inn til þess að gefa þeim meira en þeir geta beðið um eða hugs- 
að, er þeir samt biðja svo lítt og eru svo trúarlitlir sem þeir eru.“ 

Bókin send af útgefanda til Vestrheims kostar 60 cts. 


Til Roseau. 

Eftir séra Friðrik J. Bergmann. 

Eins og getið er um í September-blaði „Sam.“ fór eg í sum- 
ar snögga ferð til ísl. nýlendunnar í Roseau County, Minnesota. 
Eg fór keyrandi alla leið. Mér leizt miklu betr á mig en eg 
hafði búizt við. Fólkinu sýndist öllu líða einstaklega vel, og 
allir voru hjartanlega ánœgðir yfir að vera komnir þangað. 
Húsakynni máttu heita ágæt, eftir því, sem um er að gjöra með- 
al frumbyggja, og miklu betri en fyrstu hús manna voru hér í 
Dakota. Skólahúsum hefir verið komið upp nýlega, svo nú getr 
œskulýðrinn notið sönm f'rœðslu og annarsstaðar í eldri byggð- 
arlögum. Félagsskaprinn er nú fremr lítill enn þá. l'J’ýlendan 
á ekkert samkomuhús á hentugum stað. Sunnudagsskóli hefir 
verið byrjaðr í nyrðra enda byggðarinnar, og er vonanda, að á- 
framhald verði á honum. þeir Jón Austmann og Matúsalem 
Petersen hafa fengizt mest við kennsluns., og virtust allir mjög 
ánœgðir yfir því. þar er nokkuð af ágætu safnaðarfólki, en 
engin tilraun hefir verið gjörð til að mynda söfnuð, og fór eg 
ekki heldr fram á það að svo stöddu; því œði-margt af fólkinu 
myndi ekki fást til#ð vera með, en byggðin lítil og fámenn, þó 



—140— 


allt sé talifí. En mjög þótti hinu kirkjulega hugsanda fólki 
vænt um, að ltirkjufélagiS hefir svo vel munað eftir því, og var 
mjög þakldatt fyrir það, sem gjört hefir verið. Eg efast ekki 
xim, að væri lipr og laglegr íslenzkr prestr þarna búsettr, myndi 
hann með tímanum geta unnið flest af þessu ísl. fólki í söfnuð 
með kærleika og kristilegri þolinmœði. En það er lakast, að 
byggðin getr ekki fœrzt út, því nú er allt land upptekið hring- 
inn í kring. — Eg flutti þar eina guðsþjónustu, og var hún ekki 
sem allra bezt sótt af því að heyskapr var byrjaðr,og á eftir talaði 
eg við þau ungmenni, sem þar voru stödd. Aukaverk gjörði eg 
engin, því bæði höfðu þau verið unnin af hr. Runólfi Marteins- 
syni, sem var þar skömmu fyrir kirkjuþing, og svo eru þar norsk 
ir prestar allt í kring, sem farið er til, þegar á liggr. 

-V-o-ý-O-í- 

Enn einn frjáls kirkjnmálaíimtlr 

auk þeirra, sem um er getið í síðasta blaði „Sam.“, var haldinn á 
íslandi í sumar. Prestarnir í Árnessýslu flestir höfðu með sér 
fund 1. Sept. að Stóranúpi hjá séra V. Briem, prófasti þess hér- 
aðs. Helztu málin, sem menn rœddu þar, voru : staða ^irestsins 
utan Jcirkju og innan, og hófust þær umrœður með fyrirlestri, 
er séra Valdemar flutti; prédiJcan og prédilcunaraðferð, og hélt 
séra Ólafr Ólafsson þar inngangsrœðu ; uppfrœðsla barna, —en 
það mál leiddi séra Ólafr Helgason inn á fundinn með rœðu. 

„Isafold' 1 segir : „Jafnframt því, sem stöðugt virðist lieldr 
að dofna yfir hinum lögskipuðu héraðsfundum, eru prestarnir 
sjálfir farnir að gangast fyrir fundarhöldum til að rœða sín á 
milli kirkju- og trúarmúl.' 1 Myndi ekki þetta benda til þess, að 
trúin á ríkiskirkjufyrirkomulagið er að bila á íslandi, en sann- 
fœringað glœðast undir niðri í hugurn mannaum það, að kirkjan 
eigi að vera frjáls og getið verið það líka á Islandi ? 


— Hr. Runólfr Marteinsson, sem á síðastliðnu sumri vann í 
nafni kirkjufélags vors að missíónarstarfi í ýmsum byggðum ís- 
lendinga hér nyrðra, prédikar nú í vetr annanhvorn sunnudag 
fyrir ensk-lúterskutn söfnuði í bœnum Racine í Wisconsin. Og 
er það aukaverk lmrts þetta síðasta námsár hans á prestaskólan- 
um í Chicago. 



141— 


Skýrsla 

um fölkstal, eignir, sunnudagsskölahald o. fl. í söfnuðum kirkjufélags- 
ins í miðjum Júní 1898. 


v? n a> 

*<'Ö 

< -» 3 1 -H 

2Ls» í jl - j 

1*2.5 

P* fj 
3 O cn 
p 3 js 

• £cra 

ro 3 w 
2» 


SP 3 
&■ a 
Hlr 


Cu (? 


, B | -1 
a. co 
co 


&S C3 - 

fL 3 - 


p 3 «i 

igl| 

s 5!» 

£ i 5 

55 í a 
S » ö 

» p. 

?Ss. 

•- o> »-* 


W 

3 


« ocDOD-^iaDcnrf^cotot-^ocpaxiqDotifr-ostoi-* 


g g ^1 td cp , o , W h í h *; > <«ú!P<l , TJM 

— ■ l-^CD !-• Hi Hí h; CH l-í M> 0 >' 

0^“' ■ - • ^ 


a co 

o g 
P o5 

05 OS 


O'CD 
rt- O 
02 hf 


£,<í 


p CD 


•O H ' 

Ö g 


Os 


o C/2 trr* 

V' Q : Cj H t ~* ? rö CC 

W tl’ CP r rn O: o: 
2: m ° : iz» tí* 
tt o: 3* 3 ? 

N 


►Ö • 


02 02 
02 O 

8;§ 


02 

O: 


P? 

S5 

S;p 


H * P CD 


• g 
hjw 


. 02 


to H QI H KIH H l-«H-OD h-H- 

.o fC -o "O 02 02 0< *<1 02 0< O I—‘ CD tO H-* -<1 CO tO 0< 02 02 ^ 02 

cfeioOHol O OO&ðOOO^OOODlOH-^lO^OiOOtO 


H— to H— H— tO 

Æ>H-iUlUIO02^000200<lO«O.02Q0COCn00t0CDOi02CD-atO 

§5 S S O^3000a)^020 0i0& ODCOOO- O O 4- Q1 to Q( 


IH h- 1 rfH to <1 

«rfH0rOcpO-<I02'''* 


tö oi CO OO <fe Lö <1 O O LO H- co tö 

ð< Ö tO^l -<1 H— O4-O’OHGH-OQK)O0(t0-3 


y. 

a 

ö 


Fermdir 


Ofermdir 


Samtals 


) CO O H— COCO^O^OOOlh^^C^ 


h- 02 0( H- 1 I— 1 H— H- 1 h— to LO 02 H- 02H- 

o£-<i o O' o» o to o« co co o o» cr.rf- 02 rr- o< 

OOO O OOOOOOOOOO'OOOO 
oOO O OOOOOOOOOOOOOO 


02 £- U< 02 

c< 02 cr< O O 

o o o o o 


Altarisg. 


K.kjueign 


Skuld 


__ . 1 to to to to OT ^ ! Sk,dagar 

LO CD O 4- O O to IG O to --i 


02 ^ rf- to t— 02 02 <1 to to cn Q< 02 LO 02 


Kennarar 


^ to 02 02 02 Q> 


Innritadir 

Fermdir 


tO 0 < 02 O 0 ^ 02-100 


‘ to to to ^ CO 


Óferntdir 


Flestir 


Fæstir 


Medaltal 


Skýrsla þessi nær yfir árið frá miðjum Júní 1897 til miðs Júní 1898, 
neina skýrslan frá Fyrsta lúterska söfnuði í Winnipeg að því, er snertir 
sunnudagsskólann. 8á partr þeirrar skýrslu nær yfir almanaksárið 1897 
(frá nýári 1897 til nýárs 1898). Skýrslur frá prestum kirkjufélagsins 
bera með sér, að á áÉiu bafa í söfnuðunum verið skírð 257 börn, fermd 






















— 142 — 


254 ungmenni, g'ift 51 hjón og greftrað 107 manns. Auk þess liafa prest- 
arnir á missíónar-ferðum sínum skírt 60 börn, fermt 10 ungmenni, gift 2 
hjón og tekið 63 til altaris. Bandalögin tilheyrandi kirkjufélaginu eru 
7; hefir eitt þeirra (f söfnuðunum í Argyle) myndazt á þessu ári. Skuld- 
lausar eignir safnaðanna eru nú $32,381 og er það $2,681 meira en í fyrra. 
Hafa þö all-miklar umbœtr verið gjörðar á kirkjunum. Skýrslur sunnu- 
dagsskólanna bera með sér, að tala kennara og nemenda hefir að mun 
aukizt á árinu. Fleiri aitarisgöngur liafa verið þetta ár en að undan- 
förnu, 648 fieiri en í fyrra. 

Hinar sameiginlegu eignir allra safnaðanna, skólasjóðrinn, bóka- 
safnið og ,,Sameiningin“, eru vitanlega ekki taldar með í skýrslunni 
hér að framan. 

Minneota, Minn., 26. Október, 1898. 

Björn B. Jónsson, 
skvifari kirkjufélagsins. 

Séra Jónas A. Sigurðsson koin úr íslands-ferð sinni á þeim 
tíma, sem búizt var við. Hann sté í land í New York 16. Okt. 
A leiðinni vestr um land kom hann við í Minneota og dvaldi þar, 
hjá séra Birni B. Jónssyni, tvo daga, og náði svo lieim til sín til 
Akra hinn 25. — í Beykjavíkrkirkju prédikaði hann tvisvar á 
þeim stutta tíma, sem hann dvaldi þar í bœ áðr en hann sté á 
skip alfarinn frá íslandi. Einnig talaði hann þar á bindindis- 
samkomu Good Templara. Og má á blöðunum að heiman sjá, að 
Reykvíkingum hefir mjög mikið fundizt til um þann boðskap, 
sem hann fiutti þeim, bæði að efni og ytra búningi, og að dvöl 
hans þar hefir orðið mörgum til fagnaðar. Einn mikilsvirtr 
maðr þar í bœnum ritar oss meðal annars: „þegar vér höfðum 
heyrt hann (séra Jónas) einu sinni, langaði oss í meira. Já, vér 
hefðurn helzt kyrrsett hann hér heima, því vér þurfum slíkra 
prédikara við. Eg vildi að eins óska, að ísland ætti sem fiesta 
kennimenn honum líka.“ 

— I greininni um bandalagsfundinn í síðasta blaði „Sam.“ 
hefir nafn eins erindsrekans á þeim fundi fallið burt í ógáti: 
hr. Gunnctrs Jóhannssonar í Pembica. En sú bót er þar í máli, 
að nafn hans kemr þó fram fyrir framan skýrsluna frá banda- 
lagi þess safnaðar í sömu greininni. 


— Hjá ritstjóra „Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja 
testament (frá brezka biblíuíélaginu). Biblían kostar $1.45, 
nýja testamentið 60 cents. 



143 — 


Nokkur blessunaratriði, 

sem vér, lúterskir menn, eigum reformazíðninni að þakka. 

1. Heilög ritning með hinum óþrjðtanda auð guðs orðs liggr fyrir 
oss opin. Og vér vitum og játum, að þar er hin einasta áreiðanlega upp- 
spretta allrar sannrar trúarþekkingar, algild trúar- og lifernisregla. Þar 
sem kaþðlska kirkjan aftr á móti heldr því fram, að biblían út af fyrir 
sig sé í þessu tilliti ófullnœgjandi, dugi mönnum alls ekki nema við hana 
sé bœtt erfikenningum þeirrar kirkju, úrskurðum páfanna og samþykkt- 
um hinna kaþólsku kirkjuþinga, og sé ritningin að eins lesin í því ljðsi, 
útþýdd samkvæmt þeim leiðarvísi. Slik fyrirmæli loka bibliunni fyrir 
leikmönnum, og að miklu leyti einnig fyrir klerkalýðnum. 

2. Vér vitum og játum, að maðrinn réttlætist að eins fyrir trúna á 
Jesúm Krist, eða með öðrum orðum : að sáluhjálp vor er eingöngu kom- 
in undir því, sem frelsarinn hefir fyrir oss gjört með sínu fórnarlífi og 
friðþægingardauða. Þar sem kaþólska kirkjan hinsvegar heldr því 
fram, að til réttlætingar útheimtist ekki að eins trú, heldr líka svo og 
svo mikið af gððverkum frá mannsins hálfu, sem að einu leyti rýrir 
endrlausnarverk Jesú og í annan stað, auk margs annars ills, leiðir al- 
vörugefnar syndþjáðar sálir í efa og óvissu um það, hvort þær nokkurn 
tíma geti hðlpnar orðið. Að eins í ljðsi lærdðmsins um réttlætinguna í 
Jesú Kristi verðr heilög ritning lesin rétt. 

3. Vér vitum og játum, að allir kristnir menn eru til þess kvaddir 
af drottni að vera hans erindsrekar, kennimenn, prestar. Vór trúum á 
hið almenna prestsdœmi kristinna manna. Þar sem hinsvegar í ka- 
þðlsku kirkjunni að eins klerkarnir koma í þessu tilliti til greina. Leik- 
menn því hjá oss — þvert á mðti því, sem er hjá páfamönnum ■— hafandi 
bæði rétt og skyldu til þess eigi. að eins að lesa og rannsaka ritninguna, 
heldr líka til þess að taka lifanda þátt í stjóm og starfsemi kirkjunnar. 

4. Vértrúum á fullkomið samvizkufrelsi fyrir oss og alla aðra. 

5. Vér trúum því, að kirkjan hafi enga guðlega köllun og ekkert 
guðlegt leyfi til að taka fram fyrir hendrnar á hinni veraldlegu vald- 
stjðrn, en þá lika því, að valdstjðrnin liafi engan rótt til þess að ráðayfir 
kirkjunni á því starfsvæði, sem henni er afmarkað af drottni. Af þessu 
leiðir, að vér hljótum að sjálfsögðu að vera með algjörum stjórnlegum 
aðskilnaði ríkis og kirkju, sem vér þá einnig megum þakka guði fyrir að 
vér njótum í þessu landi. 

6. Alþýðumenntan þá alla, sem nú er ráðandi í heiminum, eigum 
vér reformazíðninni að þakka. 

7. Hið sanna verðmæti sakramentanna, skírnarinnar og kvöldmál- 
tíðarinnar, kemr hvergi fullkomlega fram nema í lútersku kirkjunni, 
það er að segja : þegar það, sem um þau er þar kennt samkvæmt guðs 
orði, er af fðlki tekið til greina. Allra kristinna manna fúsastir ætti þá 
lúterskir menn að vera til að ganga til altaris. 

8. Hvergi nema í lútersku kirkjunni er réttr, sann-evangeliskr, 
skilningr lagðr í liið guðlega boðorð um sabbatshaldið. 




—144— 


— Ramsey prestr í Minneapolis, sem í nafni General Couneils kom 
á kirkjuþing vort í sumar, ritaði laglega grein um þessa ferð Sína hing- 
að norðr í ,,The Lutkeran'‘ skömmu síðar. 


— Séra Jón J. Clemens, prestr Argyfe-safnaðanna, fór missíónarferð 
til Brandon í Ágúst. I kirkju Brandon-safnaðarins prédikaði liann tvis- 
var sunnud. hinn21. í þeim mánuði og skírðí þá tvö börn og tók 15 
manns til altaris. — Fyrir atvik liefir dregizt að geta þessa í ,,Sam.“ 
þangað til nú. 


— Um ferð Vilhjálms Þýzkalandskeisara til Jerúsalem hefir mikið 
verið talað í síðustu tíð. Aðalerindi hans þangað var að vera viðstaddr 
við vígslu hinnar miklu þýzk-lútersku kirkju þar í iúnni helgu horg. 
Vígslan fór fram 31. Okt., reformazíónardaginn. Hornsteinn musteris 
þessa’var lagðr sama dag árið 1893. 


— Luther Leaguc Bandaríkjanna hólt þriðju almennu árssamkomu ,■ 
sína í New Yorknálæ^t miðjum Oktöbermánuði. — Félagið er ððum aö 
fœra sig út og vinnr víst víða gott og gagnlegt verk fyrir kirkjuna. All- 
margarraddir lieyrast þó frá lúterskum mönnum, er telja þessa bandalags- 
hreifing mjög varúðarverða. Jafnvel í General Council eru eigi all-fáir • 
á móti. Aðallega eru það ipjóðverjar, sem þannig líta á hreifinguna. 


— í bandalagi 1. lút. kirkju í W.peg hefir það tíðkazt nú úm nokkra 
mánuði, að sögð hefir verið saga af meginatburðum í stjórnmálum stör- 
veldanna, þeim e'r sýnilega hafa allsherjar heimsþýðing, jafnöðum og 
þeir atburðir hafa verið að gjörast. Þetta. hefir þó að eins verið gjört á 
skemmtifundum bandalagsins. Hr. Magnús Pálsson hefir tekið þetta 
lilutverk að sér bandalagsmönnum bæði eldri og yngri til mikillar áuaigiu 
og væntanlega til uppbyggingar. 

— „TheUutheran 11 , aðalmálgagn General Council-manna, hefir ný- 
lega komið meðritgjörð um ísland eftir dr. Sculler, endrprentaða upp 
úr „The United Presbyteriau". Þár er mjög hlýlega talað um Islend- 
inga, og sumt vel sa.gt. En ,all-óáreiðanlegt er sumt. Þar segir t. a. 
m., að nálega hver kirkja á íslandi hafi bökasafn til útláns. I fáum 
löndum, stendr þar enn fremr, er eins auðvelt að lifa með h’tilli vinnu 
eins og á íslandi. Enn fremr, að biskupsdœmi Jóns Arasonar hafi verið 
afnumið, þá er liann var liflátinn. Og loks þetta, .sem öilu öðru er bros- 
legra : „Það (ísland) er einasti hlettrinn í prótestantiska heiminum öll- 
um, þar sem allr landslýðrinn er í einum anda.“ 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; ketnr i’tt í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 

,,ÍSAFOLD“, lang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr át tvisvar í viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50i Halldór S. Bardal, lSi King St,, Winnipeg, er útsölumaðr. 

„VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril Jieirra séra Jóns Helgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Haralds Nielssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 

,,SAMEININGTN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðisj fynrfram,—Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG, 


í 


